
CLOCH DIEWEST. 



DefFrowcli, deíFrowch ddirwestwyr, At eich gwaitB, &c. 
Ehaid i chwi dd’od yn bybyr, At eicb gwaitb; 

Mae meddwdod yn cynyddu yn llawer cwr o Gymru, 
Gwir yw, nid gwiw ei gelu, At eicb gwaitb, &c.; 
Gwnaed ysbryd Duw’cb cynbyrFu, At eicb gwaitb. 

Pa betb a ddaw o’r bẃl, Druain ffôl, &c., 

Sy’n gaetbion gan ddiafol, Druain ffol; 

Gwastraffant eu meddiannau am gwrw yn eu boliau, 

I dd’rysu eu synbwyrau, Druain ffôl, &c., 

A damnio eu beneidiau, Druain ffôl.' 

Fel byn y teitbiant beunydd, Tua’r farn, &c., 

Tan feddwi yn ddig’wilydd, Tua’r farn; 

Pwy bynag a’u cyngboro i roddi’r cwrw beibio, 

Ant rbagddynt gan ei wawdio, Tua’r farn, &c.; 

Ond sobrant nes pardduo, Yn y farn. 

Bytb ! bytb ! bwy fyddant wedi’n, Yn y tân, &c., 

Heb yfed un dyferyn, Yn y tân; 

Bydd arnynt r’Avyf yn coelio fyrdd fwy o sycbed yno, 
Pan fo’Ai tafodau’n fflamnio, Yn y tân, &c.; 

Y DW’E maent bwy’n ddymuno, Yn y tân. 

Ni cbaiff y dynion meddwon, Fyn’d i’r nef, &c., 

Na neb o’r yîwyr cryfìon, Fyn’d i’r nef; 

Fe ddywed yr Ysgrytbyr na chaiff y cyfeddachwyr, 

Y gwingar na’r diottwyr, Fyn’d i’r nef, &c., 

Na’r cyfryw gau addolwyr, Fyn’d i’r neff 


/4Í.S ¥ 


2 


O'dcued y Dirwéstwyr, Trwy’r hollfyd, &c’., , 

Fel un-gwr maes i’r frwydyr, Trwy r holl fyd,- 
A cimrwcli fynu etto am filwyr i f dptio, 

Pob oed a gradd a ddelo, Trwy r bol fyd, &c., 

I ladd y fiew sy’n Uarpio, Trwy r boll fyd. 

Cyfeddacb a diotta, Golwg drist, &c., 

Mae’r dynion wrtb farcbnatta, Golwg drist; 

Ceü gwLd mewn tafarnan grefyddwyr a’u cwpanau, 

A’r meddwon wrtb eu bocbrau, Golwg dnst, &c., 

Ebai’n meddwi mewn cornelau, Golwg drist. 

Mae medd’dod y crist’pegion, Yn mbob gwlad, &c., 

Yn gwaradwyddo Seìon, Yn mbob gwlad; 

Mae enw Crist ar feddwon yn peri i r pagan gwirion 
I wrtbod y newyddion, Yn mbob gwlad, &c., 

Am Geidwad coUedigion, Yn mbob gwlad. 

Mae’n bryd i titbau ddeffro, Seion clyw, &c., 

Ebag ofn i’r Brenin ddigio, Seion clyw, 

Waitb drw’ot ti mae Dirwest i ddisgwyl am y gongcwest,- 
Dy Dduw sydd wrtb y gorcbest, Seion clyw, &c.; 

Gofala fod yn onest, Seion clyw.^ 

Fe wawria’r dyddiau dcäẃycbb^Öyn 
Bvdd méddwi’n ormod c\>vUydd, Cyn b o nir, ^ _ 

Daw addurn gwir santeiddrwydd a’r ffrwynaur meircb 
i’r Arglwydd, ,. p 

A Pbrydain beb wirodydd, Cyn b’o bir, &c. 

Caiff Dirwest fod yn llonydd, Cyn b o bir. 


Árgraffwyä-gan 


M^jôí^^^eol-Prior, Caerfyrddin. 1850. 




